WikipediA 

Wikang Litwano 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 

Ang wikang Litwano, wikang Litwanyano, wikang Lituwaniyano, wikang Litwaniyano, o wika ng 
Lituwaniya ay isa sa mga wikang Baltiko. Nagmula ito sa Lituwaniya, na sinasalita sa ilang bansang 
Europeo, pati na sa mga Amerika at Australya. Kasama ng wikang Latbyano, ito na lamang ang natitirang 
mga wikang Baltiko. Kapwa may pagkakapareho ang mga wikang ito, bagaman mas kakaunti ang inangking 
mga salita ng Litwaniyano mula sa wikang Aleman at iba pang mga wika. Subalit, matagal na panahon nang 
naapektuhan ng mga wikang Islabiko ang wikang Litwano, kaya't ang mga "barbarismo" ay napalitan ng 
mga salitang Litwano noong 1920 lamang, sa pamamagitan ng pilologong si Jonas Jablonskis at iba pa. May 
dalawang pangunahing diyalekto ang Litwano. Ang Samogitiano ang pinakalaganap ginagamit sa 
Kanlurang Litwaniya, samantalang ang Aukstaitiano (diyalekto ng mga nasa Mataas na Lupain) ay mas 
pinakamalawakang ginagamit sa buong bansa. Nagmula ang pamantayang Litwano sa Kanluraning 
Aukstaitiano. Ang unang aklat na nasulat sa Litwano ay ang Katekiimas ni Martynas Mazvydas. Nalathala 
ito sa Silangang Prusya noong 1547. 

Mga sanggunian 


Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Europa ay isang usbong. Makatutulong ka sa 
Wikipedia sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Litwano&action=edit) nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Litwano&oldid=1604571" 


Huling pagbabago: 09:33, 20 Setyembre 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 






















